
Mánaðarrit 

til stuðnings frjálsri trúarskoðun. 


II. 


GIMLI, MAK, DESEMBER 1894. 



TRIJIN i GUÐ. 

EFTIE M. J. SAVAGE. 

-:o:- 

VII. EIGUM VÉR AÐ BIÐJA GUÐ ? 


'tiÝú á tímum eru’menn, ef til vill ekki í jafnmiklum efa um nokkurn 
y hlut, eins og um bænina til guðs. Margir eru þeir, sem þegar 
J bafa. slegið því fóstu með sjálfum sér, að bænin til guðs sé ósam- 
rýmanleg hinni vísindalegu hugmynd um alheiminn. Stígi þeir ístól- 
inn þessir inenn, þá fella þeir bænina úr, eða þá, að þeir setja í stað 
hennar einhverja þulu, sem þeir beina ekki að neinni persónu, nema ef 
vera skyldi áheyrendunum—eða þeir ávarpa alheiminn yfir höfuð, án 
þess þeir hugsi sér að nokkr guðleg vera heyri til þeirra, eða gjöri sér 
von um, að það hafi nokkr áhrif eða afleiðingar. Ef að þessir menn 
eru meðal álieyrendanna, þá undrast þeir yfir því, að klerkrinn skuli 
vera að halda uppi þessu meiningarlausa rugli, sem aðeins sé eftirstöðv- 
ar af gamalli hjátrú. . Aftr eru margir svo viðkvæmir, að þcir segja . 
„Vér viljum neyta skynseminnar í trúmálum, vór könnumst við það,að 
vitið eigi að ráða, en þó þreyja hjörtu vor eftir hjálp og hlutteliningu 
Vér viljúm biðja og getum naumast látið það vera“. Þannig kastast 
menn sem boltar á milli skynseminnar og tilfinningarinnar eins og 
skip í hafróti og finna hvergi ró. Þó er þriðji flokkrinn í enn meiri 
vafa. Þeir kunna eigi við gamla bænarmátann, en þsð er mjög óljóst, 



186 


fyrir þeirn, hvort bœnin haíi nokkra þýðingu eða enga, og svo bíða þeir 
þess, að gátan verði ráðin. 

Eg ætla nú í stuttu máli að gjöra mitt til að leysa þessa spurningu, 
svo framavlega, sem ég get. 

Eigum vér þá að biðja, eða eigurn vér ekki að gjöra það 1 Mér 
virðist þetta vera langt frá því að vera einn af þeim hlutum,sem hvorki 
gjörir til né frá um. Ef að bænin getr verkað eitthvað gott annað- 
hvort lyrir sjálfa oss eða aðra, þá eigum vér að biðja guð. Ef að bænin 
er gagnslaus, þá er það til ills eins að biðja, því það vekr eftirvænt- 
ingar, sem ekki rætast, leiðir huga mannsins á stigu, som engan enda 
hafa, það er að eiða kröftum þeim til einskis, sem nota hefði mátt til 
einhvers annars. Eigum vér þá að biðja guð, eða eigum vér ekki að 
gjöra það 1 

Yér skulum grafa svo nærri rótum efnis þessa, sem mögulegt er. 
Hvað var það nú sem villimaðrinn þóttist vera að gjöra, þegar hann 
fyrst fór að biðjal Þó að hann bej'gði höfuð sitt fyrir illa skorinni lík- 
neskja, fyrir staur eða steini þá megum vér ekki láta oss henda þá 
glópsku, að ætla að hann væri að biðja til einhvers, sem ekki hefði 
neina vitund um sjálfan sig. Hann bað ekki til steinsins eða staursins. 
Hinir viltu forfeðr vorir voru heimspekingar og vísindamenn upp á 
sína vísu alt að einu og vér. Hún var óhefluð þessi speki þeirra, og 
vísindi þeirra náðu ofr skamt. En það, sem þakking þeirra náði, þá 
var hún skynseminni samkvæm. Fyrstdýrkuðu þeirforfeðr síua, hinar 
fyrstu bænir, sem þeir liuttu, tluttu þeir sálum þessara forfeðra sinna 
Þoir ætluðu, að liinu látni faðir eðr höfðingi ættíiokksins væri enn þá 
lifandi. , Hann var líkr þeim sjálfum; hann þekti þarfir þeirra; hann 
tók þátt í kjörum þeirra ; hann var þeim nálægr og heyrði óskir þeirra. 
En sem andi hafði hann um leið yfirnáttúrloga og óúttæmanlega krafta, 
og að beiðni þeirra • gat hanu uunið undarleg og töfrafull verk, bæði 
á jörðunni, í loftinu og á himnum. 

En þessar óbreyttu bænir þeirra höfðu og annað inni að halda,en 
eintóma bæn. Þar getum vér fundið fræið að hinum göfugustu og 
i. ndælustu ávöxtum, sem guðsdýrkun hinna veglegustu manna hefir 
f amleitt. Þeir háðu ekki einungis, heldr buða þeir fram. Þeir báðu 
■ -.ki einungis um afkvæmi, um fénað, um heppni á veiðum, eða sigr 
í orustum, en þeir fundu einnig til lotningar og tilbeiðslu, þeir höfðu 



187 


tilfinningu af samfélagi þessara göfugu sálna, seni þeir voru að flvt ja 
liænii' sínar. 

En því réði hugsunarháttr biðjandans og hugmyud sú, er hann 
Jiafði gjört súr um guð, hvað af þessu að var nú aðalatriðið í liæn hans. 
Ég vil biðja yðr að athuga þ(;tta vil, því það á sér stað, ekki ein- 
ungis þegar villimenn eru að biðjast fyrir, heldr á öllum öldum og 
eins nú í dag eins og áðr fyrri. I Suðr-Amiríku er þjóðflokkr einn 
lírill og eru guðir þeirra inanna svo góðir og velviljaðir, að þeir þurfa 
aldrei að biðja þá um neitt, heldr aðeins að faera þeim fórnir og bora 
fram þakklæti sitt. Og ef vér hlugtum á bænir manna þeirra, er vér 
köllum mentaða og þykjast vera mentaðir, þá munum vér verða þes s 
varir, að suniir þeirra eru einlægt að biðja um eitthvað, aðrir eru að 
þakka fyrir veittar velgjörðir, einii' látaeinkum í ljósi lotningu sína og 
auðmýkt, enn aðrir frambera vonir sínar og óskir. Þessi mismunr 
kemr allr af mismunandi luigsunarhætti þeirra, er biðjast fyrir og svo 
af mismunandi hugmvnd þeirra um guð þann, er þeir flytja bænir sín- 
ar. Að þessu leiti er bænin lík öllum öðrum störfum mannins. Þau 
laga sig jafnan með tímanum eftir því sem best lætr. Menn eruekkí 
vanir að haga störfum sínum þannig, að þau geti ekki heppnast og eins 
vilja menn eigi heldr haga bænum sínum á þann hátt, að þær verði 
ekki uppfyltar. Ef að maðr einn biðr um regn, eða heilsu, eða sigrí 
orustu, eða góða uppslceru, þá er það af því, að hann trúir því, að lil 
sé einhver, sem heyri' hæn hans og láti að óskum hans og veiti honum 
það, sem hann biðr um. 

Þossi teguud bænagjörðar var mjög eðlileg hug3unarhætti hinna 
fyrri manna. Guðir þeirra voru sumir á himni, sumir í lefrinu, sumir 
á jörðu uiðri. Þoir stóðu fyrir utan náttúrukraftana og höfðu þó vald 
yfir þeirn og gátu komið til leiðar því, sem þeirvildu. Þeirvoru nokk- 
urskonar ábyrgðai'lansir harðstjórar. Ef að nienn gátu með einhverju 
móti fengið þá á sitt mál, þá voru menn vissir um, að fá óskir sínar 
uppfyltar. I öllu verulegu hefir hugsunarháttr þessi verið ríkjandi alt 
fram á þenna dag. Hinn hebreski Jahve var vera, sem stóð fyrir ut- 
arr þeuna náttúruheim, liann hafði skapað hann og ríkti yfir honum, 
soin konungrjæðr ríkjum sínum. Iieimrinn gekl: sinn vana gang á 
eðlilegan hátt, nema svo hæri að, að guð þættist hafa ástæðu til þeas, 
að skerast í leikinri. Menn gátu raunar með ýmsu móti fengið guð 
til þíss að gjöra oitt eðr annað, sem alveg var gagnstætt öllum lögum 



188 


náttúrinnai', og liið sam i liugðu nieuu, að guðir hciðingjanna væru 
máttugii' að framkvæma. 

Ef að Giikkir og Eómverjar gátu á oinn oðr annan hátt gjört vinda 
guðinn (Eolus sór hliðhollan með gjöfum eða fyrir milligöngu ein- 
hvers annars guðs, þá lét hann vinda síni blása af áttum þoim, sem 
menn vildu hyr fá. 

Ef að þeir gátu náð hylli Junó, eða Venusar, þá hjálpuðu gyðjur 
þessar þeim í orustum, og hið sama var um alle hina guðina, og þann- 
ig hefir það verið meðal kristninna manna. Menn hafa hugsað sér guð 
f i’rir utan náttúruna og lögmúl hennar. Hann heiirstundum verið lát- 
inn berjast á móti heuni. Hugsun manna hefir alment verið sú, að nátt 
úran gangi sína leið. fylgi sínum lögum, en þegar menn fara að biðja 
þá hefir þessi bæn einkum þeirra manna, sem eru nógu trúgjarnir, eðr 
trúarsterkir, svo mikið vald yfir guði, að þeir geta fengið hann til þoss, 
að gjöra ótal margt, sem aldrei mundi skeð hafa, og ómögulegt var að 
skeð hefði, ef að þeir hefðu ekki farið að biðja. Ef að monn þessir 
biðja guð, þá fer liann að breyta til um veðrið, um uppskeruna, um 
forlög þjóðanna og mann.«nna, hann fer þá að gjöra eitt eðr annað, 
sem liann alls eigi mundi hafa sjört, ef að hann hefði ekki verið 
heðinn. Ég hefi oft he) r rt menn segja, að bænin sé afl það, er hreifi 
arm þann, er stjórnar alheiminum. 

En hvar í liggr hin orustan, sem verið er að heyja milli bæn- 
arinnar og vísinda hinna nýrri tíma? Menn hafa haft eitt og annað á 
móti þessurn hænum, einkum þeir, sem hafa vcrið haldnir hugsandi 
menn. En vöxtr hinna nýrri vísinda og heimspekin hefir kastar nýju 
Ijóai á spurningu þessa. Vísindunum kemr ekki saman við hina al- 
þýðlegu hugmynd um bænina. Þar útilykr hvort fyrir sig annað svo, 
að annaðhvort hlýtr að deyja, hlýtr að vera rangt. En hver, sem álítr 
hin nýrri vísindi vera á góðum rökum bygð, verðr þó að athuga vel 
spurningu þessa. li? sagði nýlega, að á öllum öldnm hefði bænin lag- 
að sig eftir hinni ríkjandi hugmynd um guð og sambandi hans við al- 
heiminn. Það, sem vér því nú þurfum að athuga, er þetta, að þrosk- 
un vísindanna hefir gjörsamlega hreytt þessum hugmynduin. Vísind- 
in eru ekki nein hvarflandi hugmynd sérvitra manna, þau eru ekki 
hlutr, sem hefir verið prakkað upp á heiminn, hehlr eru þau tilraun til 
þess, að komast að því, hvað sé eðli alheimsins. En nú sjáum vér, að 
vísindin hafa fundið og sannað, án þess að hægt sé í móti *ð mæla 



189 


það, scm menn liafa kallað logmál tilverunnar eða náttúrunnav. Eðr 
með öðrum orðum, í alheiminum ríkir óbreytanleg og algild regla oðr 
lögmál. E>etta lögmál mega menn þó ekki skilja svo, að það stjórni al- 
heiminum, heldr er það nafn á aðferð þiirri hinni óbreytanlegu, er 
kraftr sá verkar með, er stjórnar alheiminum. Eftir því, sem vísindin 
líta á það, þá er guð enginn kraftr fvrir utan náttúruna, seni menn á 
einn eðr annan hátt geti lokkað til þess, að taka í strenginn og breyta 
hennt eða framkvæma það sem er öfugt við lögmál hennar. En haun 
er einmitt þetta lögmál þessi regla sjálfr. Eða, svo að vór snúum því 
við, þetta lögmál og þossi regla náttúrunnar, er aðeius annað nafu á 
lífi hans og verkunum. Þetta sjóðandi ólgandi líf, sem titrar um alian 
heiminn, er sjáifr hinn lifandi guð verkaudi um alt og í öllum. Og 
sjáið þér nú ekki hvernig í því liggr? Þegar ég hið guð, að breyta lög 
um náttúrunnar, þá er ég að hiðja hann að vera eitthvað annað en 
hann er efiir eilífu eðli veru sinnar. Þetta getr ekki verið sannarleg 
bæn, það er óvirðing á guði. 

Hin almenna hugmynd um hænina, sem eru leifar frá fyrri tímum 
er því óskynsamleg og getr ekki samrýmst þekkingu vorra tíma á 
heiminum. En nú skulunr vér athuga atriði þessi nokkuð nákvæmar. 

Það er þá fyrst, að þegar menn hiðja þess, að eitthvað só gjört 
fyrir sig bónarinnar vegna, án þess það gangi fyrir sig eftir hinum 
vanalegu lögum náttúrunnar, þá er hann, hvort. sem hann veit af því 
sjúlfr eðr ekki, að hiðja jim, að kraftaverk sé unnið í hans þarfir. Að 
biðja um heilsu, eða heppilega sjúferð, eða um rigniugu í þeirri von, 
að einhver kraftr, sem standi utan við uáttúruna, muni gjöra það fyrir 
beiðni þessa, sem náttúrulögin ueita að gjöra, það vil ég segja, að sé að 
vonast eftir kraf averki. Vér skuluni skýra það með dæmi eiuu um 
veðrið. Veðrlagið yfir borginni Boston í dag á að rekja orsakir sínar 
lengst aftr um óendanlegan tírna. Að bæta við eðr taka burtu úr loft- 
inu einn einasta dropa af raka—öðruvísi en með mannlegum kröftum 
eðr náttúrlegum meðölum—væri engu minna kraftavork, en að svifta 
upp fjallinu „Mount Washington 11 mcð rótum sínum og fieygja því út 
á „Portland höfn“. 

En hitt er öðru máli að gegna, að maðrinn getr breytt veðrinu á 
náttúrlegaun hátt jafnvel í heilu bygðarlagi. Eu getr guð það þáekki 
líkal Maðrinn getr hreytt náttúru ástandinu á einum stað með því,að 
höggva niðr skóga, eðr þurka npp mýrar, eða komið róti á loftið með 



190 


Lmgvinnri skothríð. En þá vinnrhann alveg samkvæmt lögmáli nátt- 
úrunnar. Hann þarfmeira að gjöra enaðbiðja uni þetta. Þvíerþað, 
að ef að vér hugsum os«, að guð standi fyrir utan lögmál hins náttúr- 
lega lieims, þá getum vér hugsað oss, að hann’breyti þannig. Ennúer 
því ekki svo varið. Vér hugsum oss guð som íbúandi í heiminum; og 
þessi lög náttúrinnar eru hans vegir, eru aðferð sú, sem hann heíir til að 
konia í ljós sem verkandi afl í náttúrunni. Vér getum því ekki líkt 
þessu síiman. En er nú nokkr ástæða fyrir oss að harrna það, að vér 
skulum ekki geta breytt veðriuu með bónum vorum 1 Vér höfum veðr- 
fræðistofmm, sem vandlega aðgætir ásigkomulag lofcsins og getr því 
með lítt skiljanlegri nákvæmni sagt fyrir mikilvægar veðr breytingar, 
storma áðr, en þeir firlla yfir, hraða þeirra á klukkutímanum og stefnu. 
IJndir þekkingu vorri á þessu er komið líf mörg þúsund manna á viku 
hverri og fjár-upphæð, sem nemr mörgum milljónum dollars. Setjum 
nú svo. að einhver óþektr maðr gæti með bæn sinni umhverft þessu 
öllu saman, væri -það þá virkilega velgjörð af guði, að veita honum 
þessa hæn? Ég skal nú segja yðr það, að eitt af því, sem ég er sér- 
staklega þakklátrvið guð fyrir er það, að hann er iðulega miklu hetri 
við oss en dutlungar vorir oftlega eiga skilið, þegar hann neitar oss um 
hænir vorar. Vér getum séð það ljóst, að, ef að vór förum að biðja guð 
að gjöra eitthvað fyrir oss, þá biðjum vér hann að breyta lögum nátt- 
úrunnar. 

En það er líka önnur vltleysa, sem liggr oss opin fyrir sjónum. En 
það er það, að mikill hluti k þæna þessara er eintóm eigingirni. Menn 
ímynda sérað guðsé dintóttr og hlutdrægr, svo að vérmeð bænum vor- 
um getum fengið hann til þess, að draga vorn taum öðrum til tjóns og 
skaða. Setjum nú svo að ég sé á siglingu frá Ameríku til Eviópu og 
biðji um hagstæða vinda. Get ég nú með bænum mínum fengið guð 
til þess, að gleyma einhverjum öðrum, sem liggr alveg eins mikið á að 
kornast áfram og mér, en siglir í-gagnstæða stefnu? Ég bið um vind á 
vestan, en hann hiðr um vind á áust-an. Eða setjum svo að jörðin,sem 
ég hý á s sé sendin og ég hiðji utn regn, en nu er jörð nágranna míns 
blaut og elay kend, svo að regnið, sem ég bið um eyðileggr hálfiin 
jarðargróða hans. Ilverja hænina mun guð nú veita af öllum hinum ó 
teljandi hænum, sein eru hver annari mótsettar. Eða ætli honurn fari 
Ifkt cg þingmanninum, sem iangaði til að vera kosinn aftr á þing, og 
l‘h þ . í að óskum meiri hlutans. Um þetta atriði hafa hinir hálærðu 



191 


guðfræðingar átt í hörðustu deilurn. En skyldi það uú, þegar öllu er 
:i hotninn hvolft, ekki vera betra fyrir oss, að geta reitt oss á nátturleg- 
an gang hlutanna og lært það að laga oss eftir þ\ í hvernig til hagar í 
hvert skifti. 

Þú er það og athugandi, að oft er hænum vorum þannig var- 
ið, að vér biðjum guð að launa vauþekkingu og leti og klaufaskap. 
Setjum svo, að ég eti og drekki eitt eðr annað, sem mér er skaðlegt, 
og þegar ég er orðinn veikr af því, þá bið ég guð, að gjöra mig heil- 
brigðan. En hvað er ég þá að gjöral Þessi lög og skilyrði heilsunn- 
ar guðs lög. Hann lætr þessi lög segja mér hvernig ég eigi að láta 
mér líða vel og vera heilbrigðr. En að hugsa að ég geti verið frískr 
og mér geti liðið vel, þegar ég brýt lögmál heilbrigðinnar, er sama og 
að hugsa sér, að brotið organ geti framleitt góðan söng. Hvað mund- 
uð þér liugsa um organleikara þann, sem tæki sér hamar í hönd, lemdi 
svo á nóturnar og mölvaði þær, og segði svo guði, að gera þær góðar. 
Vér mundum ætla, að sá maðr væri best kominn á vitlausraspítalanum. 
En svona er nú vitfirringin hjá fjölda manna, sem biðja til guðs og 
ætla, að bænir sínar séu liin mesta dygð og guðhræðsla. Eða setjum 
svo, að ég vanræki að athuga eðli jarðarinnar á ökrum ruínum, og skeytí 
því ekki um að sá í þá hentugum tegundum af korni, eða bera í þá 
hentugann áburð, en fari svo að eins og bóndinn forðum, að ég fari út 
á hvert horn akrsins og biðji þar til guðs, að hann, þvert á móti öll- 
um lögurn náttúrunnar, gefi mér uppskeru þá, sem akrinn ekkí getr 
framleitt, svo að ég þurfi ekki að ónáða mig að læra hvernig það eigi 
að ganga náttúrlega til. Eða setjum nú svo að ég sigli út á haf í bát- 
hrófi sem ekki er sjófær, eða svo ónítum og lekum, að hann hlýtr að 
sökkva, en þó fer ég að biðja guð, að varðveita mig á þessari siglingu, 
að bjarga mér þrátt fyrir flónsku mína. Sjáið þér nú ekki, að í öll- 
um þessum tilfellum er ég að biðja guð um það, sem honum er ómögu- 
legt að gjöra um, það, sem hann getr ekki, að biðja hann, að vera í 
mótsögn við sjálfan sig, svo að ég þurfi ekki að liafa fyrir því, að læra 
hans eigin lögmál. 

Þannig löguð bæn er því auðsjáanlega hneyksli eitt. Vér verðum 
að muna eftir því, að iögmál náttúrinnar og alheimsins eru hinn lif-, 
undi guð. Vér verðum stöðugt að hafa það hugfast, að, ef að guð er 
fullkominn, —og sé hann það ekki, þú getr hann ekki verið guð—þá 
Verðr hann eítthvað minna en fuilkominn, ef hann fer að breytast 



192 


við bænir vorar. Það er óavífni að ætla sér, að fara að ráðleggja guði. 
Það væri rétt eins og fluga ein á liveflingunni í Pétrskirkjunni í Eóm 
færi að koma með uppástungu til endrbóta á meistaraverkum Michael 
Angelo’s í söinu kirkju. Þegar Ingersoll stakk upp á þeirri endrbót 
í heiminum, að heilbrigðin yrði smittandi í stað sýkinnar, þá gætti 
hann eigi þess, að hún er það. Og svo er um margt af hinum góðu 
ráðleggingum, sem hinir rétttrúuðu gefa gnði, að þeir glcyma jafn 
mikilvægum atriðum og þetta var. Ég skal taka dæmi: Hvað er ó- 
svífnara að ég ekki hafi harðari orð, en þessar vanalegu bænir í kirkj- 
unni, þogar hálfum klukkutíma er varið til þoss, að segja guði frá því, 
og telja upp ögu fyrir ögn alt ástand safnaðarins, allar aðgerðir stjórn- 
arinnar og alt ástand heimsins yfir höfuð, sem menn þó hugsa sér að 
guð þekki alt út í hörgul. Það er líkt og þegar prestrinn sagði í bæn- 
inni: ,,Ó drottinn ! þú þekkir ekki helming af fólskuverkunum, sem 
unnin eru í þessari borg“. 

Tökum nú aðra tegund hinnar opinberu bænargjörðar. Þar er 
gengið út frá því, að guð láti sér ekki jafn ant um sinu eigin heim og 
sálir barna sinna eins og kirkjufélögin. Menn hugsa að þeir geti velt 
á stað endrfæðingaröldu, geti frelsað sálir, boðað heiðingjum guðspjöll 
in og frelsað þá frá helvíti með því, að knýja eðr neyða himnaföður- 
inn til þess, að taka nú til að vinna með sér. Menn hugsa einlægt, að 
hann geti gjört óendanlega miklu meira, en hann gjörir, en ætla, að 
haun gjöri það ekki, nema gengið sé eftir honum, nema hann só knúðr 
áfram með bænum. Þetta eiga hinar svo kölluðu „vikubænir“ að 
verka. Ef að kirkjufélögin leggjast á eitt vorða samtaka og horða sig 
og knýja fast á, þá koma þær guði á stað. Haun sitr á himni og sér 
sálirnar hrapa, skjálfandi, veinandi, niðr í hið sjóðandi dýki; hann 
hefði getað frelsað þær með einu andartaki, en hann vill ekki 
gjöra það, nema kirkjufélögin knýi hann til þess með látlausum 
bænum sínum. Ef að guði væri þannig varið, þá hefði ég 
skömm á honum. En sé hann ekki þannig, þá hlýtr hann að 
hafa skömm á kirkjufélögum þeim, sem þaunig láta. Eða eru 
mennirnir betri en guð? Setjum svo, að ég færi til elskulegrar 
móðr, sem fuil væri af ástríki og viðkvæmni til barna sinna, og 
færi að biðja hana, að fara vel með börnin sín, að vera góð við 
þau, að klæða þau og líta eftir þörfum þeiira. Þetta þýddi eitt 
af tvennu: annaðhvort væri það ósvífni af mér, eða ég væri sá 



193 


bjátii, að ég vissi ekki, hvað ég væri að gjöra. Ég msn eftir 
bæn einni sem ég heyrði þegar ég var dreng' - . Einkum var 
það ein setning, sem aldrei gat gleymst mór. Einu góðr bróðir 
í söfnuðinum var vanr að biðja: (( Ó drottinn! það er tími fyrir 
þig að taka til starfa”, Eins og hinn alvitri og almáttugi guð 
þyrfti nauðsynlega að fá olnbogaskot til að vakna,—hann hefði 
verið sofandi og hefði gleymt hvað starfa skyldi. 

Þá er enn athugavert við þessar bænir, að einginn getr vitað 
neitt um það, hvort bænir manna eru heyrðar eða ékki, ég veit 
það, að heilar bækur hafa verið skrifaðar um bænir, sem hafa 
verið uppfyltar, ég veit það vel, að þetta er mjög alment umtals- 
efni i kirkjublöðum, en sannanirnar eru vanalega af sömu tegund 
og þegar verið er að sanna að draumar manna rætist, eða að fyrir- 
burðir reynist sannir. Ekki ein cinasta uppfylling bæna þessara 
verðr skýrð á náttúrlegan hátt. Menn muna það vel, ef svo ber 
við, að draumarnir rætast, en ekki hitt þegar þeim skjátlar. 

Vér skulum taka t. d. Tæringarlæknunar-stofnun Dr. Cullis. 
Læknir sá segir það, og trúir því vafalaust, að hanu lækni sýkina 
með bænum. Biflían sctr óefað fram þær sömu skoðanir. En þá 
ætti líka iiver maðr, sem trúir á óskeikanleika ritningarinnar, að 
forðast það, að leita nokkru sinni lækuis. Nýjatestamentið 
meira að segja bannar mönnum, að leita læknis. Það býðr, hverjum 
þeim, sem veikr sé, að senda eftir öldungum kirkjunnar, en ekki 
eftir læknir. Það bannar mönnum, að neyta meðala og að hafa 
reglu á matarhæfi, en segir mönnum, að smyrja sig með olíu og 
biðja. Mér þætti gaman að heyra .einhvorn rétttrúaðan mann, 
sem sjálfum sér væri samkvæmr, verja læknisstörfin. Dað væri 
þvert ofan í þið, sem þeir kalla guðs orð. A þessum tímum er 
skringilegr trúflokkr á Euglaudi. Þeir kalla sig: (( the Peculiar 
People”: hinn sérstaka lýð, og royna að fylgjajsetniugum ritning- 
arinnar að því, er sjúkdóma snertir, en þó að breska þjóðin kalli 
sig kristna og þó að hún haldi við ríkiskirkjunni og ritningunni 
óskeikanlegri með lögum, þá ofsækir hún þó og sendir í fangelsi 
þessa hina sömu rnenn fyrir það, að þeir hlýða ritningunni. Þann- 
ig er samkvænsnin hjá þeim, sem eru að reyna að samrýma það, 
Sem or svo andstætt hvort öðru, j ö það ómöguloga getr samrýmst. 



En svo að ég snúi tnér aftr að Dr. Cullis, þá segist hann 
geta læknað sjúkdóma með bænum, það er þá athugavert, að 
hann og aðrir hans líkar aðeins fást við langvinna sjúkdóma, 
þar sem ímyndunarafl sjúklingsins ræðr miklu um veikina og 
húast má við að líkaminn sjálfr geti hrundið sýkinni frá sér, ef 
ástæðr eru hentugar til þess. Enn þá heíir enginn reynt að 
koma saman brotnum fót með bænagjörðum. Og það er víst að 
margir deyja af þeim, sem lækna á með bænum. En það er 
einlægt hægt að segja, að bænin hafi ekki verið nógu heit, t.rúin 
ekki nógu sterk,- það hafi ekki verið beðið í réttum anda, eða þá 
að það hafi ekki verið guðs vilji, að hinn sjúki læknaðist, þá er 
það þakkað bænagjörðinni, án þess að fara frekara út í það, 
hvort þar kunni að hafa verkast af náttúrlegum ástæðum. Þetta 
er álíka skynsamlegt, eins og þegar verið var að prófa sök galdra- 
kvennanna með því, að fleygja þeim í vatn. Ef þær flutu, þá 
voru þær sekar og voru deyddar, eu ef að þær sukku, þá voru 
þær saklamar, en þá druknuðu þær oftast, svo menn losuðust 

við þær þannig. 

Ég skal nú ekki hafa á móti því, að þegar sjúkr 

maðr hiðr um heilsu sína og veit að aðrir-óska honum bata og 
biðja fvrir bonum, þá kann þetta að vekja lífsafl hans og senda 

lífsstraum um alian líkama hans. Eu þetta er alt ofr náttúrlegt 

og á ekki rót sína að rekja neitt út fyrir náttúruna. En er það 
þá rétt, að halda á lofti þessari hlekkingu, sem stöku sinnum getr að 
góðu orðiðl Noi! langt frá ! því margoft verðr þessi von um töfra-- 
hjálp til þess, að snúa athygli manna hurtu frá hinum sönnu á- 
st-æðum sjúkdóms eðr heilbrigði og deyðir þannig hundrað fyrir 
livern einn, sem læknast. 

A Englandi hefir George Muller orðið frægr fyrir sjúkrahús 
sitt, sem hann segist halda uppi eingöngu með bænum. En það 
er auðvelt að gjöra sér grein fyrir hvernig í því liggi, það þarf ekki 
mcira til, en að hinn mikli fjöhli af veglyndum og góðum mönnum 
viti af því, að svona hús sé til. Ef að það ætti að sanna nokkuð, 
þá ætti enginn maðr að vita af þessu húsi, eða þessari stofnan nema 
sá eiun, sem hiðr. 

Þoir atburðir, sem menn segja að bæniu hafi verkað, er æfm- 
lega hægt að útskýra á náttúrlegan hátt. Mér að minsta kosti /er ó- 



mijgulegt að trúa öðru. Maði' eiuhver biðr gnítandi í angist hjart-a 
síns, guð heyrir það og veitir honum meinabót. Anuar maðr er 
jafn hörmulega staddr og biðr guð um hjálp, en þá eru himnarnir 
lokaðir fyrir bænum hans. A ég að ætla, að þetta séu dutlungar, 
sé komið undir því hvernig liggi á guði í það og það skiftið 1 Eða 
er það ekki miklu skynsamlegra, að trúa því, að guð verki ekki 
í heiminum á þenna hátt, þá er þungri byrði létt af trú minni og 
sálu. Menn svelta hundruðum, þúsundum saman og veina og 
biðja um fæðu, nábleikar og horaðar mæður líta með angistarsvip á 
börnin sín grönn og folleit og horuð, þegar þau eru að reyna að 
sjúga brjóstin mjólkurlaus, og alt stafar þetta af fæðuskorti. En nú 
gjöra menn árás á himininn með bænagjörðum, og guð heyrir og 
svarar með kraftaverki. En hvílíku krat'taverki I Ekki með því að 
senda þeim fæðu. Heldr með því að láta vofur Maríu mevjar og 
helgra manna reika um í gömlum kirkjum og sýna sig geðveikum 
konum og hjátrúarfullum prestum. Eigum vér að játa þannig gerðan 
guðl Hitt er annað, að guð heyrir hænir þeirra. sem biðja um 
hjálp í hallæri jafnóðum o g menn læra lögmál jarðyrkjunnar, eða 
hetri samgöngur, svo að menn fljótara geti bætt úr skorti á vissum 
stöðum. 

En er þá nokkuð eftir, þegar búið er að ryðja þessari hugmvnd 
bænarinnar? Ef einhver færi að spyrja mig hvort ég tryði á bænina, 
og bversvegna ég væri að fvlgja þessu formi, sem ég tryði ekki á, 
þá svaraði ég hiklaust: Sanuarlega trúi ég á bænina af öllu mínu 
hjarta og ég mundi ekki hafa nein tvímæli á þrí, né orðaflækjur, 
því ínér er það alvara. 

Bænin er ekki eintóm beiðni. Jáfnvel binar ófullkomnu bænir 
hinna viltu þjóða sáum vér, að höfðu inni að lialda lotningu og sam- 
neyti og fórn. Þetta játa allir. Meun deila ekki um það, og því 
minnist ég aðeins á það. 0g vér getum fest það í irinni að þær bænir 
eru göfugastar, þegar menn treysta guði svo gjörsamlega, að menn 
biðja ekki um neitt. Deilan er um þá tegund bæna, þegar menn 
biðja guð að veita sér eitthvað og það er einmitt sú tegund bænarinnar, 
sem ég á við og ætla um að tala. 

Það virðist svo, sora það sé mjög alment, að möunum sé eiginlegt 
að biðja. Menn hafa allsstaðar beðið á öllum tímum. Fyrir því 
lig'gr það fyrst fyrir, að rannsaka, hvort að þetta sé villa ein. Kemr 



196 


ts d? 


það af vanþekkingu ; hvort hætta menn að biðja eftir því, sem þekk- 
iugin vex. Sé svo, þá, verðum rér að viðrkenna það. Yér getum 
ekki verið að hafa sjálfa oss að fíflum. Það er miklu hetra fyrir oss, 
að þekkja hlutina eins og þeir eru. 

En sé þessi ésjálfráða náttúruhvöt á engu bygð, þá væri hún 
svo undarleg, að það væri miklu meiri furða, heldr en að hún væri 
sönn og réttmæt. Hvað er nú náttúruhvötl Háttúruhvöt er hvorki 
meira né minna, en reynsla liðinna tím,a sem orðin er eðlileg og arf- 
geng. Eðli hlutarins hefir skapað hana. 

(Framh.) 


BOEGAÐ „DAGSBETJN“. 

Garðar — John Johnson. Gimli — Jóh. V. Jónsson. Mountain— 
Sigurðr Johnson. 


ÞJÓÐVILJINN UNGI, IlI.ár, árg.40nr. á $1,00. Ritstj.Skúli Thoroddsen. 
Hann er frjálslyndasta íslenzka biaðið, flytr lesendum sínum innlendar 
og útlendar fréttir, fróðlegar, gagnlegar og ljóst samdar ritgjörðir, bóka- 
fregnir og fl. Bóksala G. M. Thompson. — Gimli, Man. 


STEFNIR, 30 tölublöð um árið, kostar $0,75, gefinn út á Akureyri. Flytr 
glöggastar fréttir af Norðrlandi. Frjálslynt blað, fróðlegt og skemtilegt. 
Bóksala G. M. Thompson. - -- Gimli, Man. 


Útsölumenn SUNNANFARA í Vestrheimi eru: 

Sigfús Bergmann, Garðar, N.D.; G. S. Sigurðsson, Minneota, Minn., og 
Bóksala G. M. Tbompson.-Gimli, Man. 



G. M. Thompson hefir á liendi alla afgreiðslu á 
Dagsbkún og annast íjármál hennar. Kaupendr 
snúi sér því til hans, bæði með pantanir og borganir 


H ve nær sem kaupendr að „Dagsbrún" skifta um bústað, eru þeir 
vinsamlega beðnir að senda skriflegt skeyti um það til G. M. Thompson 

“DAGSBRÚN" kemr út að minsta kosti einu sinni í mánuði. 


Árgangrinn kostar í Vestriieimi .».$1,00 

Sendr til íslands en borgaðr liér . $0,75 

Sendr til íslands en borgaðr þar . Kr. 2,00 


- Verð árgangsins greiðist hvervetna fyrir fram. - 

Skrifstofa blaðsins er hjá 

Magn. J. Skaptason, 572 Alexander Ave., Winnipeg, Man. Canada. 


Eitstjóri: Magn. J. Skaptason. 


Prentsmiðja G. M. Tiiompson. 





